


અમદાવાદ જીલ્લા મ કુક મડળનુ 


પાંચસુ' અધિવેશન--અમદાવાદ 


(તા. ૨૦ નવેમ્બર ૧૯૨૮) 


પ્રમુખ શ્રી. અમૃતલાલ દલપતભાઈ 
શેઠનું ભાષણુ 





ફન... 


ઘા 
હૃ પીઠ 


પિ અમદાવાદ 


જ 


થર 

દ 

ગૂજરાતી ફૉપીરાઈટ-સંગ્રહ 
૧.૪ ૩ ૧ 


_બ્વૅડરાદઇપાનકરહાવકસનનતર-સ નપતા %તામઝ-ડ૩-૫૦- ૪ ૧. -સરવઇ-૪રાફાઝ#*-છ. ૦ગતાનઇ - ડાલ: હજઇન કુરૂપ કાસારકનારટાે,* વસતા રઇ. :7જાહ-નનટઇન્ટટાજ “વેડ 3.4 -ાનટ, 


મૂઝરત વિઘાપીઝ 4થાતય 


[ 357તી «પ2 “મ? ₹ 


વશગજૂન નાથ અમ દ/૧/દ /7₹૯/ ઉ 


[મ મકા *ો 
/૨/£(૪ મડળન્ ગમ 27/જજેઇન! 
। 
! 


7 ક જ , 
5 1 ફિ 


૧-૧૦-૪ ઇપ ઉઇ૪ છ'મભ્યંભન્રઇ શમ છા ત 7%-અ૫ણ- #ખ્છીળઇ ગજ ાખ્યાજમમ પણુ પમૂઇમ તક# ૪#૪'૬-ર વર ણઈ* 2 _-ડઇમતતાવાઇરતતાન”-શારકાઈા-ઇ 404 મક“યફૂ #કાક?ત#- તાઇ સરસ કમાણમઇક્રામણાઇનપમાનમાણાભઇ"સરસા માક" ફઇલઇ-૪-રઇંમજ તાતા ૪ના” "છર 


શિક્ષક ભાઇએ, 


તમારા અધિવેશ્તનુ' પ્રમુખસ્થાત તમે મતે આપ્યુ' તે માટે 
 હુ' તમારો આભાર માતુ છુ. આજ સુધીમાં શિક્ષણુ વિષયમાં 
મે' કાંઇ ખાસ રસ ખતાવ્યો નથી. એતો અર્થ એમ જરૂર્‌ 
નથી કે મતે એમાં રસ નથી, ગામડાની નિશાળના શિક્ષક 
તરીકે જેણે પોતાની આખી જદગી ગાળેલી એવા મહેતાજીતો 
હું પુત્ર છું. મે' પોતે ત્રણુ વર્ષ શિક્ષક તરીકે ગાળ્યાં છે. અતે 
છેલ્લાં આઠં વર્ષતા મારા જાહેર જીવનમાં ગામડાંઓમાં એટલુ 
ખધુ' ભટકવાનું, જેવાતુ' અને વિચારવાનું મતે મળ્યું' છે, કૈ 
મારૂ' ચાલ્યુ હોત તે ગ્રામ્ય સુધારણાના પ્રેશ્નતે મારો છીવત- 
પ્રશ્ન બતાવી કદાચ હુ' કયાંક બેસી ગયો હોત. હુ' એમ કહેવા 
માંમું' છુ કે ગ્રામ્ય શિક્ષણુના વિચારો મતે આવ્યા જ કર્યા છે. 
એની યોજનાઓ મે' વિચાર્યા જ કરી છે. આજે તમારા અધિ- 
વૈશતના પ્રમુખસ્થાતનતી તક મળતાં તે વ્યક્ત કરવાનો મતે 
લાભ મળે છે. એ લાભ તમે મતે આપ્યો તે માટે હુ તમારે 
જરૂર ઉપકાર માનુ છુ. 

આ શિક્ષણુ, આ શિક્ષક, આ સરકાર અતે આ સમાજ, 
એ બધા સબધી જેમ જેમ હુ' વિચાર કરતો * જઉં છુ, જેમ 
જેમ એતા ઉડાણુમાં ઉતરતો જઉં છું, તેમ તેમ મતે વધારે 


૪ 


ને વધારે વેદના થતી જય છે, અને એમ જ થઇ આવે છે કર 
આ ખબધુ' એક વાર તદન સાફ કરી નાંખી પાટી તદન કે? 


કરી નાંખી, પછી જ તેના ઉપર નવા અક્ષર છુટી શકાય તે' 
સ્થિતિ છે. મારા દેશનુ શિક્ષણુ એવું છે કે ખેડુતનો છોકરા ભ 
એટલે ખેડ મુકી, મહેતાજી થવા, દાળીઆ વેચવા અગર મી, 
મજુર થવા દોડે. વેપારીનો છોકરો ભણે એટલે બાપતો ધધે' 
રોજગાર છોડી નોકરી માટે ફાંફા મારે. રજપૂત ગીર્‌ાલણીયાનેો 
છોકરો ભણે એટલે તલવાર અને ધોડાની રમત મુકી, રજપૂતીને 
તીલાંજલી આપા વેદીયા જેવો જમતો શર. જગતૂતા કોઇ 
દશમાં શિક્ષણના ગાવો વિપરીત પ્રવાહ નેયો છે ? કયાંઇએ 
વિધાર્થીને અવળે માગે જ દોરવાનો આવે પ્રયાસ થાય છે યં 
વ્યક્તિમાં બીજ રૂપે રહેલી શક્તિઓ અને ખુદ્ધિતે વિકસા- 
વવી અને સસ્કારવી, તે શિક્ષણુનું' ષ્યેય.ય પણુ આપણુ 
શિક્ષણ તો એટલુ ખધુ' ભયકર વિપ્લવકારી થઇ 
પડયુ છે "કે વિદ્યાર્થી પોતાની અને તેને વારસામાં મળેલી 
તમામ ધધાદારી અગર ખીજ ખુદ્ધિ અને શ્રક્તિતે તે આખાદ 
ભગાડી મકે છે. એક ખેડુત વિધ્યાર્થી તમારી પાસે આવે, તેને 
તમે નેધતુ' અક્ષરસ્ઞાન આપો; એના ખેતીના ધધામાં એને 
ધરે હમેશાં જેતા હોય એવી અનેક વસ્તુઆ સ'બ'ધમાં વિશેષ 
માહેતી અને ઉ'ડાણુ તમે આપો; સાચું ગામડું અતે સાચો 
ગામડીઓ, એની લાખ વાતો તમે તેને કહે; આકાશ, જમીન 
અને ખેતર; પાધડી, %ક્ષ અને વગડે એ બધુ તેને દેખાડી દેખાડી 
અને એને લગતી વવી «બની છેલ્લામાં છેલ્લી શોધોથી તમે તેને 
વાકેફ કરે; નિશાળમાં રાખતા છતાં તેતે મહેનતનું, ખેતીનું 
કામ શીખવ્યા કરો, ટાહ અને તડકામાં તેને ભમાવ્યા ડરો; 
એવો એક ખેડુત વિધાર્થી નિશ્ચાળ પૂરી કરી બહાર નીકળે 
અને પોતાના ધધામાં લાગે તેતું' એક ચિત્ર કલ્પો. અને ખીજ 
તરફથી દશાંશના દાખલા, જૃમિતિ અતે વ્યાકરણુ અને પિંગળ, 
એકસીજન અને હાધડ્રોજનના અખતરા, અને મ'ગળના પ્રવેશની 
વાતો નાપાસ થઇશ તો મારા માબાપ અને માસ્તર વઢશે, એ 


પ 


_ખીકે, રાત દહાડો ગોખ ગોખ કરીતે પોતાની કાયાતે કાચની 
કરી મૂકી બહાર નીકળેલો, પોતાના ઘરતી ખે પાંચ 
સાંતીની ભાંથી ભ્રયભીત થઇ; ભાગી જઇ નિશાળના આસીસ્ટ'ટની 
?તોકરી મેળવવા ફાંકા મારનાર વિધાર્થીતું' એક ચિત્ર કલ્પો. 
પહેલે પ્રયોગ માણુસ ધકવાતો છે. ખીન્ેને માણુસાઇઇને મારી 
નાંખવાના છે. મતે હજ ચે સમજષુ નથી પડતી કે ગામડાના 
ખેડુના છોકરાના મગજમાં દશાંશ ભૂમિતિ વ્યાકરણુ અને પિંગ- 
ળના ઢચરા ભરી તેને ગંધ મારતો ઉકરડો બનાવવાને દુરામ્હ 
' ઉજ પણુ શા માટે રાખવામાં આવે છે? હું પોતે દશાંશ અને 
એ ખધુ ભણ્યો છુ. મને તેમાંનું' કશું' યે યાદ નથી. મેટ્રીક 
સુધીમાં શીખવાની બધી ભૂમિતિ શીખી જઇ, તેની પરીક્ષામાં 
પાસ થયો છુ. હતાં હજી હું' સીધી લીંટી દોરી શકતો નથી. 
. તૈમજ સીધી કે આડી લી'ટી દોરવામાં ભૂમિતિના શુ' હિસ્સો 
હોઇ શકે તે હું નથી સમજી શકયો. ન્ત્યારે વગર ભૂમિતિ 
ભણેલા કડીઆઓ અને સુથાર કાટખુણા ત્રાંસ વિગેરે સારામાં 
સારી રીતે સમજને વ્હૅવાર્માં ઉતારી શકે છે. આ બધા વિશે- 
ષત્ઞાનના વિષયો છે. તે જ્તાન મેળવવા જેનુ મગજક્ષેત્ર 
ફૂળદ્રપ લાગે ત્યાં તે ખીજ વાવવાના છે, આજના કહેવાતા 
પદાર્થપાર્ક માંહેના કેટલાક પદાર્થો તે! વિધાર્થી નજરે જેવા 
અને જવનમાં અનુભવવા પણુ ભાગ્યેજ પામે છે. છતાં યે 
મગજની એ કાગળની કોથળીમાં એ સીસુ' રેડવાતો જુલ્મ 
ચયા જ ફરે છે. અને એમ અમારા જીવાનેનાં તેજ અને નૂર 
હરાયા જ કરે છે. એટલે મારી પહેલી ફરીયાદ એ અભ્યાસક્રમ 
સામે જ છે. મતે પોતાને ગુજરાતી સાત ધેોરરણોેનેો અર્થ 
સમળ્નયોા જ નથી. પાંચ ધેોરણુ સુધીનો અભ્યાસ એ મારે 
મન પુરતો ગુજરાતી અભ્યાસ છે, બાકીના ધોરણઃ એ ખાતાંને 
તિરથંડ ખચ અને વિધાર્યીને નિરર્થક ખબોજે છે. તે ધોરણૂમાં 
વિધાર્થીઓએ આવે છે ઓછા અને શીખે છે ભાગ્યે જ અથવાળુ. 
હુ તો માત્ર બે જાતની જ નિશાળોમાં માનતું. એક નિશાળ 
પ્રાથમિક કે જેતી અ'દર અક્ષરજ્તાન, લેખાં, સ્હેજ નામું હામુ', 


હર 
સુથાર લુહારી જેવુ' ધધાદારી જ્ઞાન, ખેતીવાડીનું' કામ, પોતાના જઃ 
પ્રદેશના ગામડીઅએ અગર ખેડુતોની કથાઓ, મહેસુલ વિગ 


રેતું સ્હેજ સાન, બસ એટલુ શીખવાય. વર્નાકયુલર ફાઇનજ 
પાસ થએલે માણુસ કે જે શિક્ષણુને લગતી તાલીમ ૭ માર્‌. 
સુધી લઝ આવ્યો હોય તે તે જ્વાળા ચલાવે. એવી શાળા 
ગામડે ગામડે હોય, મોટા ગામડામાં અભ્યાસના પાંચ ધોરણ 
જેટલુ' તાન, પણ એ બધામાં એ ગોખે નહીં પણુ સાંભળે, 
વાંચે નહોં પણુ જુએ, એવી પહદતિ ન્નેઇએ. યુરોપ જઇ 
આવેલા મારા એક મિત્રે મને હમણાં જ કહ્યું કે પોતે યુરોપમાં 
ફૂરતા હતા ત્યારે જ્યાં ન્નય ત્યાં વિધાયીઓના #*દો ને ?દેો 
જ્યાં ત્યાં સામા મળ્યા ડરે. જંગલો અતે ડુંગરો, 
કારૂખાનાંએ અને પ્રદશ નો, પુરાણી જગ્યાએ અને યાત્રાસ્થાનો, જ્યાં 
જાઓ ત્યાં વિદ્યાર્થીઓનાં ટોળેટોળાં ખગલથેલીઓ લઇને ભટક- 
તાજ હોય, રેહ્વે અને ટ્રામાં એમને સસ્તે ભાડે લઇ જાય; 
ગામ લેકે! તેમનાં સ્વાગત કરે; જે જે સ્થળે તે જેવા જ્નય, 
ત્યાં સ્થળે સ્થળે, સોથી પહેલે માગ તેમને માણુસાની ઠંઠે ન્નમી 
ગઇ હોય તેવા રસ્તા ઉપરથી વિદ્યાર્થીઓની ડુકડી નીકળી એટલે 
પોલીસ આવે, ખીન્ન બધા માટે રસ્તો બધ કરી, પહેલાં તેમને 
માગ આપે એમ યુરોપને સમાજ અને સરકાર પોતાના વિધ્રા- 
થીએઓને આજે હથેળીમાં નચાવી રલ્ો છે. એક અઠવાડીઆમાં 
આરારૅ ત્રણુ દહાડા તો તેઆ આમ બહાર અને બહારગામ ફર્યા 
જ કરે છે. યુરોપતે આજે નવી પ્રશ્ન ઘડવી છે. એ એને 
આદશ છે. એતે એનાં સ્વષ્તા આવે છે. એની સૃદ્દમ વિચારણા 
અને સિહદ્ધિભર્યા અમલ એ ત્યાંતા દેશતેતાઓને પ્રિય વિષય 
છે. આ વિષય ઉપર્‌ પોતાનું ચિત્ત એકાત્ર કયું” હોય તેવા 
આપણે ત્યાં આજે કેટલા છે? અભ્યાસકંમ ઘડનાર કમીટીમાં 
નવી શ્રશ્નના ધંડતરની ભાવના કેટલાને હશે ? ગામડું, ગામડાનો 
વિધાર્થી અને દેશનો ભાવી પ્રનજન, એ મૂતિઓ, કેળવણીખા- 
તાનાં આપણા પ્રધાનથી લઇતે આપણા શિક્ષક સુધી કેટલાના 
અ'તરમાં રમતી હશે ? આપણે આપણા દેશતું નવું ધડતર્‌ ધડવુ 


૭ 
છ એ ખુદ્ધિ અને એ દણિથી આખા આ પ્રમ વિચારવેો અને 
અપતાવવે। ધટે છે. 


આ ખધુ શી રીતે થઇ શકે ? મે ઉપર જણાવ્યુ' તેમ એ 

7ધુ' દદ એટલુ ભેળાઇ ગયુ' છે કે એમાં કોઇ મૂલાયમ ઉપાયે 
ચાલવા મુશ્કીલ છે. એ તે! શખ્વિશારદ સજનની છુરી માંગે 
છે. કોઇ ભાવનાશાળી, છાતીવાળા અને તાકાતવાન્‌ પ્રધાન મન 
ઉપર લ્યે તો માત્ર ત્રણુ વર્ષની મૃદ્તમાં આ સધળું અમલમાં 
આવી શકે....એમાં નાણાં નથી જપતાં. ભાવના નેઇએ છે. અભ્યાઃ 
સક્રમ બદલાવવામાં કાં૪ નાણાંની જરૂર પડે છે ? તવી ભાવના 
ઉત્પન્ત કુર્વા, નવી દિશા બતાવવા કાંઇ રૂપિયા આના પાઇની 
જરૂર પડે છે ? નાણાંના કરતાં માણુસની જરૂર વધારે છે. ક્રોધ 
મજબુત છાતીના માણુસ કેળવણીખાતાના સુકાને આવે, તો 
એની કફારકીર્દીનાં ત્રષ્મુ વર્ષમાં પણ, શિક્ષણુ, શિક્ષક અને 
રિપ્યનો આખે રૂપરગ ફરો ન્નય. નવાં તેજ, નવાં જ્નેસ અને 
નવાં જીવન આવે. થે!ડાક સુધારા અહીં, થેડાક તહોં, એવુ' 
થાગડથીગડનુ આ કામ નથી. આ તો જૂતા અક્ષર ભૂસી નાંખી 
પાટી સાફ કરી, નવી જ્ષિપિ લખવાનુ, નવી દુનિયા ૧ચવાનુ' 
કાર્ય છે. એ વ્હાણુને ધારેશે કિનારે લાવવા બહાદૂર કપ્તાન 
જેઈએ. “મારી નવી પ્રશ્નનું ધડતર્‌'તા મુદ્રા લેખ વાળે વાવટો 
ઉવામાં ઉડતો હોય, નવી ભાવનાના વાયુ સઢતે ખ૪ુલાવતા હોય, 
પોતાની કૈખીનમાં ભરાઇ ન રહેતાં ૦્ડાણુની “ચે ઇચ જમીન 
ઉપર્‌ કપ્તાન અવિશ્રાંત ભમતો હોય, તો શિક્ષકો રૂપી ખારવા 
જવસટોસટના પ્રયત્ત આદરીને પણુ પોતાના વિધાર્યો રૂપી 
ઉતારૂઓને સાજ નરવા, રૃષ્ટ પુષ્ટ બનાવીને, 31૪ નવા જીવ- 
નના પ્રદેશ ઉપર ઉતારે. આપણે આશાવાદી રલ્રા. આપણે 
આશા રાખીએ ક થેડા જ કાળમાં આપણી આ કલ્પનાનો કોઇ 
નવો પ્રધાન આપણુને મળશે. સ્વરાન્ત્યની સરકાર તેને નવા 
મ'ત્રો ભણુવા દેશે અતે આપણુ ન્ડાણુ તે નવી ભૂ'મતે આરે 
ઉતારરી. અસ્તુ. 


દરમ્યાન અત્યારની સરકાર તો આપણુને કહેવાની કૈ અમે” 

તો બધુ' શિક્ષણુ તમને પ્રજતે લોકલબોાડોતે આપી દણએ 
છીએ પણુ એ લેતા નથી તેનું શુ'? આજે ધણા ધણાના 
દ્લિમાં આ વિચારો ધેો!ળાતા હશે કે શિક્ષણુ હાથમાં લેવાતુ' 
લોકલખોાડે ના કેમ કહે છે? આ જીલ્લાની લોકલખોડ માં ખુબ 
રસ લેનાર એક સભાસદ તરીકે મારે આપને કહેવુ' જોઇએ કે 
મે' જણાવ્યુ તેવુ” કાંઇ જ કરી શકે તેવી સત્તા લોકલખોડને 
મળતી નથી. તે અભ્યાસક્રમ ખદલાવી નથી શકતી. અરે, 
ડગલે અને પગલે સરકારની સત્તાના રાહુ એતે મ્રસીને ઉભે! જ 
હોય છે. જેને એ અભ્યાસક્રમ ન મદલાવી શકે, નવી યેજ" 
નાએ અમલમાં ન મુકી રકે, નવી ભાવતાઓ રેડવાની તેને 
સગવડ ન હોય, તો તેવુ કાંઇ ન કરી શકવાતો અપયશ લેવા 
તે શા માટે ખાતું સભાળે? બીજ તરફથી પૈસા તો સરકારને 
દેવા નથી. એ ખાતાંની સૉંપણી એવી રીતે થાય છે કે, 'શિક્ષ- 
ણુના ફેલાવ માટે કોઇ પણુ મહત્તની યોજના હાથમાં લેતાં 
પહેલાં, તેણે લેકે! ઉપર કરવેરા નાંખવા જેધએ. એ ભાર્‌ 
સહન કરવાની લે કોની તાકાત નથી. સરકારની ઘાનત એ છે 
*ૃ કાંઇ પણુ વિશેષ નાણાંની મદદ આપ્યા સિવાય, કેળવણીના 

' સામાન્ય પ્રચાર માટેની કોઇ પણુ યોજના માટે પોતા તર્કથી 
કશી પશુ સગવડ કરી દીધા સિવાય કેળવણીખાતું લોકલ- 
બોર્ડોતે ગળે પહેરાવી દેવુ'' અને પછી લેોકલખોડ 
નવા કર્‌ નાંખી ન શકે અતે કેળવણી વધારી 
ન શ્રકે; એટલે પોતે કહે કે “અમે શું કરીએ? અમે 
તો વહિવટ લેને સોંપી દીધો છે. એતે માટે ન્નેખમદાર એ 
છે.' પણુ સરકારતી એ બાજમાં આપણી ગુજરાતની ખોર્ડા 
હજી સપડાઇ નથી. ખીજ જે ખોર્ડોએ ખાતાં લીધાં છે, તે પણુ 
પસ્તાય છે. અતે અમુક બોર્ડોએ તો ખાતું પાછું સોંપી દેવા 
ઠૅરાવ પણુ કર્યા છે. હુ' એમ કહેવા માઝું છું કે કેળવણીની 
દિશા બદલાવી પ્રજાનું” નવુ' ધડતર્‌ ધડવાની ઇચ્છા સરકારની 
નથી, અત્યારની સરકાર તરફથી એ આશા કેએ રાખવી તે 


આર્મવ ચતા કર્યા બરાબર છે, ત્યાં તો પરાંજપે આવશે તો કહેશે 
કે ગુજરાતી વધારે છે કે દક્ષિણી ?₹ દક્ષિણીને વધારે તેોકરી 
આપો-ન્‍નદવ આવરે તો એ તપાસ કરાવશે કે ખાહાણુ કેટલા 
પોકરીમાં છે અને અભાહ્મણા “કેટલા નોકરીમાં છે? હવે નવી 
ભરલી અથાહમણાની જ કરને. મોલવી આવશે તો કહેશે કે ' 
સુસલમાનેો નોકરીમાં કેટલા છે? હુવે નવી ભરતી મુસલમાનોની 
જ કરબ્તે. 'ોાધળતે પ્રન્નતી, પ્રન્નના નવા ધડતરતી પડી નથી. 
અખ્દુલ ઉમીદે પ્રશ્નને દબાવવા જ પ્રયત્નો કર્યા. નવું' ધડતર 
કમાલે જ કયું”, ઇટાલીના બીજ વહિવટદારોએ પ્રજાને ધરેડમાં 
જ ર્ણેવા દીધી. મુસોલીનીએ જ નવો માર્ગ કર્યો, તેમ આપણે 
ત્યાં અત્મારતી વિપથગામી મ્રરૃત્તિ જ ચાલુ છે. કોઇ પ્રભાવશાળી 
વ્યક્તિ જગશે અને સુકાન હાથમાં લેરૈ ત્યારે જ આપણુ વ્હાણ 
કિનારે આવશે. 


સરકારમાં તો આપણુતે લગભગ નિરાશા છે. હવે આપણે 
આંધકારીએ ઉપર ચાલીએ. અમતે એ અધિકારીએ એટલે 
કેળવણી ખાતાના ડેપ્યુટીઓ ખાસ કરીને-કે જેમના ઉપર ગામડાનાં 
શિક્ષણુનો મોટો આધાર રહે છે એમની સામે મારી થોડી ફર્યાદ 
છે. અને તેમને કહેવાનું મારે ઘણું છે. હું નાનો હતો ત્યારે 
મને યાદ છે કે ડેપ્યુટી સાહેબને અમે લાડવા સાહેબ ડણેતા. એક 
ડેપ્યુટીની એક વાત છે કે તેએ પરીક્ષા લેવા આવે ત્યારે એક 
પગ નિશ્વાળમાં રાખે અને એક પગ રસોડામાં. રસ્તામાં નને 5 
લાડવા ન દેખામા તો માસ્તર સુવે. એના વવર્ગાતું' પરિણામ 
નામોશીભરેલું, પણુ જે લાડવા હેય તો પરીણામ ૭૫ ટકા. 
અને તેમાંય મુસાફરીમાં સાથે લઇ જવા માટે નને મગજ બાંધી 
દે તો પરીણામ સે! મે સો ટકા. 


આ તો સહેજ નૂના કાળની એટલે આશરે થીશ વર્ષ 
,પહેલાંતી વાત છે. આજે તો એ યુગ ફરી ગયો છે. છતાં યે 
ડેપ્યુટીએને માટે સારો ઉતારે, ગાડાની ગોઠેવણુ, ચાયપાણી 
વગેરેની સરભરા, એ બધા પાછળ માસ્તરને જેટલુ' લક્ષ 


૧૦ 
આપવુ' પડે છે, તેટલુ' વિદ્યાર્થીઓને શીખવવા પાછળ વૈં 
આપતો નથી. અલ્બત એને માટે શિક્ષક પોતે જવાબદાર્‌ છે. 


પણુ તેથી યે વધારે ડેપ્યુટી જવાખદાસ છે. પણુ એ તો બધી 
નાતી વાત છે. મારી ફર્યાદ તે એમના સમુચિત માનસ 
સ્હામે છે. ડેષ્યુટીની મારી કલ્પના તો અનોખી છે. બહારનું. 
વિશાળ જગત્‌ અતે ખુણાના ગામડાનો મહેતાજી એ ખે વચ્ચેના 
સેતુ તરીકે એનુ' સ્થાન મારી કલ્પનામાં છે. મહેતાજ બિચારે - 
કયાં ગામડામાં પડયો હોય. બહારનાં જગતમાં શિક્ષણુ સખ ધી 
શુ' નવા આંદોલનો અને નવા પ્રયોગો થઇ રહ્યા તેની તેને 
શી મ!લમ હોય? ડેપ્યુટી નવુ' નવું' વાંચે, નવું નવુ' જુએ; 
એણુ એ બધુ' પોતાના ભડારમાં ભરી લાવી, ગામડાંઓના 
મહેતાજએની પોતાની તિશાળ ભરી તેમની વચ્ચે તે ખાલી 
કરે, નવું જ્ઞાન ત્યાં અપાય, નવી ચર્ચાએ ત્યાં થાય; મહેતા- 
જએની શ'કાએ અતે મુશ્કેલીઓનાં નિવારણુ ત્યાં થાય. 
ડેપ્યુટી એટલે પ્રેરણાભર્યો કોષ ષાક પુર્ષ. મહેતાજએ એનાં 
ચરણે ખેસે અને પ્રેરણાનાં અમૃત ધરાઇ ધરાધને પીએ. 
ઉત્તજનના ખે શખ્દો તે મહેતાને કહે, તેનો વાંસો થાબડે, 
અને મહેતાજી ન્યારે તેનાથી ઇૂટો પડે ત્યારે બે ચાર માસ 
ચાલે એટલા નવા ઉત્સાહ, નવા નેસ અને નવા વિચારેનુ 
ભાતુ' લ૪ જય. ડૅપ્યુટી એટલે ગુરૂ, ડેપ્યુટી એટલે મુરખ્ખી, 
અને ડેપ્યુટી એટલે એનાં સુખદુઃ :ખતેો સાથી. આ પ્રકારને 
ડેપ્યુટી એ મારો ડેપ્યુટીતો આદર્શ. પરીક્ષાના સવાલે। પૃઠવા- 
માંજ ઇતિ કર્તવ્યતા માને, શિક્ષકોને કારણે કે વગર કારણે 
દખડાવ્યા ડરે, સત્તાની સોરીઓ આડી અવળી વીંઝે, 
એ ડેપ્યુટી એટલે પેટ ભરનાર, પગારદાર દ'ડાબાજ. એ દડા- 
બાજે આજે આપણે નથી નેઇતા. કેળવાએલા સમાજમાંથી 
તેઓ આવે છે, દેશ દેશ્રના પ્રતિહાસોા અને ભાવનાઓના 
અભ્યાસ ભરીને તે આવે છે, ગામડામાં ઠેર ટેર ભમનાર, ગામઃ 
ડાની સાચી સ્થિતિ સમજનાર્‌ તે છે; નવી પ્રશ્નના ઘડતરમાં 
સાથ દેવાતી મીઠ્ઠી જવાખદારી તેમને શીરે છે; તેમતી પાસેથી. 


ર પ્ર 

રેશ ખુબ આશ્ચ રાખી શકે. તેમતે આપણે વિર્નોતે કરીએ કે 
“ પૈસા મટે ભમજે મા, ભાવના માટે મથજે; અમલદાર થળ્ને 
: મા, શિક્ષકના મુરબ્બી થળ્ને; એને પીડતાર ષડય'ત્ર બનજે મા; 
એના સુખદુઃખના સાથી ચજે; આંખમાંથી પ્રેમ વર્ષાવજ્ને, 
જ્વાળા નહીં; જીભમાંથી અમૃત વર્ષાવજે, કર્કષતા નહીં. અને 
છેવટે એક વાત ભૂલન્ને માં, કે દેશનો ભાવી મન્નજન અને 
તે ઘડનાર શ્ઞિક્ષક, એ બન્ને તમારે પનારે છે. 'ઘડતરતુ* પૂણ્ય 
બ્ડોર'્ને. વિતાશનું કલ'ક કમાશે! મા. 


"૪44૦૩૧ 


શિક્ષક ભાઇઓ, આપની સાથે તો મારે ધણી વાત 
કરવાની છે. તે વાત પ્રગટ કરવામાં પણુ કાંઇ ચિતા નથી. 
શિક્ષકના આપણો આદશ ગએટલેો અજેડ છે કે પૂર્ણાતાતો 
દાવો કરતી પશ્ચિમની સસ્કૃતિ પણુ એનો અશ બતાપષી શકતી. 
શ્રી રૂષ્ણુ પ્રભુ મુર્‌ સાંદિપનિને માટે કાષ્ટ વીણુવા જતા, અને 
અજુંન દ્રોણુને ત્યાં ધરકામ કરતાં. રાજપુત્રો કદીપુત્રો બાઊણુ- 
પુત્રો ગુરૂને સુપ્રત થતાં ત્યાં દ્રોપદ અને દ્રોણુ વચ્ચે કદિ ભેદ 
રહેતા નહીં. છતાં યે રાજન પોતાનુ રાજ્ય શ્રી ગુરૂને ચરણે 
ધરવામાં બહુમાન અને પુન્નઅચન કરવામાં ગાર્વ માનતા. 
આચાર્યો દેવો ભવની ગાથા તેના સપૂણું સ્ત્રરપમાં આપણે 
ત્યાં આચારમાં ઉતરી હતી. કેટલી સુદર અને મનોરમ કલ્પના 
એ વાકયમાં ભરી છે? ગુર્સેબાની એ આખી કથા જ ડવિ- 
તાની “રાઇ કડી જેવી નથી લાગતી ? અને ન તે કલ્પના 
કવિતા ન્હોતી, તે પ્રગટ આચારતી વાર્તા છે. એ ખધુ' કોના 
માટે? એ માન, એ ભક્તિ, એ સેવા કેને ચરણે ? શિક્ષકનું" 
નામ ધરાવનાર માણુસ માટે નહીં, નામ પાછળ કઇ પાગલ 
ન્હોતું, એના જવન પાછળ એ ઘેલછા ઉ૬તી. એ જવનની 
કર્તવ્યભકિતની એ પ્રજા દતી, શિક્ષક એટલે ત્રડષિજન 
એ કાળમાં ત્રકષીજના જ શિક્ષક થતા અને ત્ડષિજનેો 
એટલે ગૃહસ્થાશ્રમીઅ નહીં એમ નહીં, લગભગ 
અધા જ રૂષીજનો ગૃહસ્થાશ્રમીઓ હતા. રદ્દ સયમી ગૃફસ્થાત્રમ 


ગાળ, સેવાના પુણ્ય આદર્શ રચે અને પાર્‌ ઉતાર, લદ્ષ્મી અનેં 
સત્તથથી દૂર ભાગી ગરીબાઇની પૂન્ત કરે, અને નિર્લૌભ, તિષ્કિ-._ 
ચન, નિડર અને નિઃજસીમ સેવાજૃત્ત ધારી લળ જીવનમાં મુ 
વિધ તપશ્ચર્યાએ આદરે તે ત્રષિજત એ અમારા શિક્ષક, એ 
અમારા આચાર્યો દેવો જવની કલ્પનામૂતિ. એમના કાયતુ' મૂહય 
એ એમનો આત્મસ'તોષ; એમના રિષ્યતુ' સાનસ'પાદ્ન એ એમની 
મહેચ્છા; એમની ગરીબાઇ એ એમનું જીવનધન. એ શિક્ષકને 
ભારતવષે ભૂતકાળમાં પુજય છે; વત'માન અતે ભવિષ્યમાં પરુ 
શિક્ષકની એ મૂર્તિ જાશે. આ ખઆાદશવાળા રિક્ષકો અને આ 
શ્રહ્ધાવાળા સમાજ જે દેશમાં હેય ત્વાં કોને કોની ફર્યાદ હોઇ 
શકે? છતાંયે આપણે ત્યાં આજે શિક્ષકોનો પોકાર છે કે તેતે 
સમાજ સ્ત્કારતો નથી અને સરકાર સતોષતી નથી, સમાજ 
અને સરકારતો આ વિષયમાં અવશ્ય અમુક દોષભાગ છે. એ 
સ્વીકારી લીધા પછી હું શિક્ષક ભાઇતે પૃછુ" છું કે તમારે એમાં 
રી ખરો કે નહોં? આજે તમારામાં સાચા શિક્ષક કેટલા 
છે ? શિક્ષણુની લગતી કેટલાતે લાગી છે ? શિક્ષકભાઇઓને હું 
પૃછુ' છું, કે, તમે આત્મપરીક્ષા કરી છે ? તમારી છાતી ઉપર 
હાથ મૂકીને જવાબ આપો, ચોવીસ કલાકમાંથી કેટલા કલાક તમે 
તમારૂ કતવ્ય વિચારવામાં, શિષ્ય અને શિક્ષણની ભક્તિમાં ગાળા છે ? 
તમે તમારા અ'તરતા મણી સ'ભાળા, તમારા સ“સ્મરણુના પડદા 
ઉધાડા; તમને કદિ શિક્ષણુ અને શિપ્યનાં સ્વપ્નાં આર્વ્યાં છે 
તમને સમૃહ્િના સવમાં આવતાં હશે, સત્તાના સવમાં આવતાં 
હરે, સેવાનાં, રિષ્યભક્તિનાં સવમાં આવે છે? 'દાઇ રાજ્યના 
કારભ્નારી, કોઇ ખાતાના અધિકારી તરીકે તમારી સત્તા ચલ।- 
વતા હોવાની નગૃત કલ્પનાઓ તમારા સબ'ધમાં તમે કરતા 
હશે; દ્રોણુની માફક ઝુ'પડીમાં ગરીખાપ્નનું' જીવન વ્યતીત કરી, 
અશ્રત્યામાને આપવા દુધ પણુ ન હોય, એવી ગરીબાઇની મધુ- 
રતા ભોગવવાતુ સ્વ તમતે કદિ આવ્યુ છે? સામો માણુસ 
મેકદર્‌ છે, અન્યાયી 'છે, કર છે, એ ન ભૂલી જએ. 
આપણે ઝ્ટલે। મ પ્રાત કર્યો છે, એ તો વિચારી 


3૩ 


લયે. પગારના પોકાર કરતારા શા કાધતે મારૂ એ 
કથન છે % કતવ્ય બજવનારા કદ્દિ જૃષ્યો રણો 
નથી અને રહેશે નહીં. તો તમે શ્ુ' કામ ભૂખ્યા રહેશે ? તમે 
તતા પ્રનનના ગુરૂ છે. અમારી લાવી પ્રશ્નના સરજનદાર છે. 
' તમારી સેવા અણુજેઇ જશે ? એટલુ' યાદ રાખે, કે, તમે 
તમારૂ' કર્તવ્ય ખનનવતા ઉસે, તો, તમારી લડાઇ લડનાર કઇ 
સેકડો નીકળી પડરે. તમે તમારા પુણ્યકાર્યમાં લાગી નએ, 
તમારી પોતાની ખીલવણી કરવા લામી જાએ, ચિક્ષક રૂપી 
ખુલ ખોલશે, તેની સુગંધનો ચમકાર જામશે, પછી એતે એની 
ન્વહેરાત કરવાની નહીં રહે. એની સુગધના ભોમી અનેક 
“ગશે. એમ તમે તમારૂ કર્તવ્ય કરો. સમાજ ગ્મને 
સરકાર તેનું કર્તવ્ય કરરે. કર્તવ્ય તમે બનાવો, 
તમારી લડાઇ લડવાનું સમાજ ઉપર છોડી લો. 
"પતે મતે ખાત્રી છે કે તમતે પથતાપતુ' કારણુ નહીં રહે. તમે 
એક અખતરો કરશે ? થોડેક કાળ તમે આ નવો માગ સ્વીકારી 
લ્યો. તમાર્‌ મડળ અગર તમારી વ્યકિતઓ સા કેઇ તમારી 
પગારની *ૃત્તિઓઆ છોડી ધો. તમારી સધળી પ્રરત્તિઆ આત્મ 
સુધારષ્યામાં, શિક્ષણુની નવયોજનામાં લગાડી ઘો, તમારા 
મ'ડળમાં એજ પ્રકારના ઠરાવો કરો, એજ જાતની ચર્ચાએ કરો. 
તમારા સભાસદો પાસેથી એજ પ્રકારના કાયકમ અતે અમલ- 
રિપોર્ટો માગો. તમાર આ દિશાનું કામ જગતને બતાવો. 
કત'વ્યની દણિએ અને કુતેહની દછિએ એ માર્ગ વ્દેવાર્‌ છે. 
તમારૂ' અતે તમારા શ્ચિષ્યોતું હિત એમાં છે. મારી તમતે એ 
સલાહ છે. એટલે જ તમારા શ્રાસરની ચર્ચામાં અત્યારે હું 
ઉતરવા માગતો નથી. અને એ વાત એટલેથી જ પતાવુ' છુ. 


રિક્ષક પાસેથી ધણુ ધણુ' માગું છુ. મામ્ય સુધારણાની, 
અઝાન અને જડ ગામડીઆના દુઃ ખનિવારણુની અનેક યોજ- 
નાઓનુ' મપ્યતત્વ એ શિક્ષક છે. એણે સ'સારમાં વિપ્લવે। કર્મા 
છે, આજે ધારે તો, ભક્તિપૂર્વક લાગી જયમ તો, ગામડાના 


શ૪ 


દુ:ખના ખારા શમુદ્દોને સ્થાને મીઠી સરિતાએ તે સરજી શકે. 
ગામડુ' અને ગામડીએ એ એડ પ્રકારનુ ખનીજ છે, એ 


પારે તો એમાંથી સુવણું અતે હીરાખએ શોધી શકે. 
ગામડાની ભૂમિ, ગામડાનાં હવાપાણી, અને ગામડાને 
માણુસ એ એવી માટી છે છે કે ન્યાંથી પુરૂષસિહ ધડનાર 
બહ્મા તે બની શકે. જે તે શ્'કરની માફેક, ભસ્મપ્રેમી રહી 
શકે તો ગામડું એ એના માથાની ગગા બને અને જગતની 
તૃષા છીપાવી શકે. શિક્ષક એ ગૃહસ્થ સન્યાસી છે, વ્હેવારૂ સ્વય- 
સેવક છે, શ્ારીર્‌ અને મનના રોગ મટાડનાર વૈધ છે, ગામને 
ગુરૂજન છે, સે। માહેતીનો એ ભડાર છે, શા સેવાનુ' એ સાર્ષન 
છે, ગામડાનો આદ એ છે, અને પ્રેરણા પાનાર એ છે, અતે 
નવાં સ્વપ્નાં બતાવનાર એ છે. જે દિવસે એનું કામ એ કરશે, 
એના કામે એ લાગી જરે, તે દ્વિસથી એક દશકામાં ભારત- 
વર્ષનો ઉદ્ધાર છે. શિક્ષકો પાસેથી મારે એ ભિક્ષા માંગવાની ” 
છે, બરાબર છે, અમે તમારા ભિક્ષુક છીએ; તમે તો જગતની 
સવશશ્રેષ્ઠે વસ્તુ એવુ' જ્ઞાન તેના દાતા છે. સમાજ તમારી પાસે 
ભિક્ષા માંગે છે. તમે તો “જહાંગીર બેપરવા? કતવ્ય ખબનવેો- 
કામ કરો. રોટલો! રોટલાનુ' સ'ભાળી રહેશે, અને માણુસ કાંઇ 
શટલા માટે જગતમાં આવ્યો છે, અને રહે છે ? રહે, જીવો, આદશ 
મારે; મહેનત કરે ભાવનાની સિહિ માટે, તમે ભિક્ષા પાઠળ શુ' 
દાડો છે ?:પગારે માટે વલખાં મારતે શિક્ષક એ એવું કલ'ક ચિત્ર 
છે. સમાજની આંખ પાસેથી, તમારી આંખ પાસેથી એ ચિત્ર ભૂસી 
નાંખા.તમારા કત'ન્યમાં મસ્ત, જગતને તમારી શક્તિઓની ભેટ તમે 
ધરતા હો; જગત્‌ તમારી ,પાસેનુ' જ્તાનધનત મેળવવા પડાપડી 
કરતુ' હોય, તમારા બગીચામાં તિદ્યાર્થીઓ રૂપી હરણાં ફૂદી 
રલ્યાં હોયઃ તમારા ૪ીતિનાં પુષ્પો ખીલી રહ્યાં હોય, પછી એમાંથી 
અર્જ્‌ન અને કૃષ્ણુ નીપજતાં હોય. એવું કેઇઇ મતોર્મ ચિત્ર 
દોરો. એ શકય છે. સ્વપ્નું નથી. તમારે માત્ર ક્તવ્યખુદ્ધિ પ્રક- 
ટાવવાની છે. નિશ્ષયખળ જમાવવાનુ છે. એટલુ' કરે 
એેટલે આવતી કાલ, સમાજ તમતે સત્કાર્શે અને ' સરકાર 


3પ 


તમને સતોષરે, એટલે આપણા દેશ નવો ધડાશે. 'એના નવા 
ઇતિહાસનાં યશપ્રકરણેમાં તમારો પણુ યશ્ભાપ્ર નોંધાવવા ઉધુ- 
કત થાઓ, ફેરી કેરીને મારી તમને એજ પ્રાથના છે. 


- કેક: સ-ઝ:-ઝાકઝત------સત૯તોડ:----:- તાજ ાક--- અગ લઇ)-:-ઝળઝડઝઝાકઝાાજ----” 
આ ભાષણુ સૌરાટટ મુદ્્ણાલયન-રાણુપુરમાં - 
અમૃતલાલ દશપતભા૪ શેઠે છાપ્યું, અને 
અમદાવાદ શિક્ષક સમાજના મ-્રી કરૂણાશ્કર 
લલ્લુભાઇએ ડે. પી. આર. ટ્રેનિંગ કોલેજ 

અમદાવાદમાંથી પ્રસિદ્ધ કયું. 


